CAN 


Y 


IBLOTYN DU. 


Am ag 


Mi GwRANDEWCH ystori greulon, 
| | “u gynt yn ngwlad y Saeson, 


4 Gerllaw,caerau pentref Caer, 
O. fewn 1 Gornwal dirion. 


2 Hen wr oedd yno'n tario, 
A'i blant o'i ddeutu'n bort To, 
". A'i fab hynaf yn ddiwâd, 

A'i fwriad ar drafaelio, 


Ca AM — 
â 


xx 


—- 
do ^Y 


3 T'r môr fe fynai fentro, 
. Yn brentis ca'dd ei rwymo, 

Am saith mlynedd efo'r B/ack Prffice, 
Nis gwyddai ei ffrins oddiwrtho. 


| 


4 Bu hefyd dyi saith gaua” 
Ar gost y Twrc a*r India, 

_ Yn 'speilio'r gwyr a'u taflu i'r môr, 
Nol dwyn eu trysor pena'. 


A 


hy6 5 








N 9 


9 Ca'dd dywydd drwg anniddan, 
Daeth gwynt yn groes i'w amcan, 

Fe chwythai'r llong mewn cyflawn sai/ 
' I'r lan i Gornwal hafan. ' 


6 I dŷ ei chwaer fe gerddai, 

Fel dyeithr fe ofynai, 

A oes frafaeliwr i chwi'n frawd ? 
A yw e'n ddiwawd gartre” ? 


7 Mae i mi frawd, gobeithio, 
A'i fwriad ar drafaelio, 
Ac ar ei fraich mae BLOTYN DU, 
Nis gwn beth ddarfu iddo. 


8 Fi yw'r trafaeliwr caled, 
A'r BLOTYN DU sy i'w weled ; 


Pa sut mae hynt fymam a'm tad? - 


Pa sut mae'm 'stâd yn 'styried? 


9. Mae'r 'stâd yn ddifai ddigon, 
Pob rhodd £*'yn rhwym a graslon; 
Ond ei bod wedi myn'd ar feth, 
Ac arni beth dyledion. 


10 Dywedodd yntau, Ymroaf 
I wneyd pob brys a allaf, 





_ » 

Ur 

ate Y 
A 


— 


- 
















Ss ud 
A bore 'foru coda'i? hon, We 
A'i holl ddyledion tal 





a 

11 I dŷ ei dad fe gerddai, 
Fel dyeithr fe lettyai ; ^ 
Fe ro'i gôd i wraig y tŷ 
I'w chadw hyd y bore; y 


12. Gwr a'r wraig ddywetlai'n isel, 
Ni gawsom hyn mewn galael ;* 
Mae eenŷm ddigon ar ein (ro, 


br Wu War rt, hegell” 


< 
ŷ 









i IF Y mab oe'n cysgu'n gywrain, 
EU gyllell lem hwy ladden', 
. j A'1fam ei hun mewn purion pwyll, 
fr Yu dal y ganwyll weren, 
a 4 I'r daflod wair hwy'i taflen', 
_ Âc yno hwy'i gadawen'”, ' 
| aw VN uasnt hwy le mewn dirgel fan, 
ud Y 1 ddŵyradd «lan iddaeareu, | 


4 ur chwaer ddo”i yno'n forau, 
FN Lphob rhyw fath o foethau, 
Tŵeso ei hanwyl frawd i'r wlad,— 
..j . Mdano i'w thad gofynai, y â 


po 


î 






a ll 
Hd 
Gr 


4 








16 Pwy frawd wyt ti'n ymofyn ? 
"Nis bu yma neithiwr undyn ; 
O!" do yn wir, na wadwch ddim, 
Dangosodd imi'r BLoryn./ 


17 Dechreuai'r hen wr dyngu, — 
Pwy felldith a ddaeth im1? 

(Os lleddais ìi íy mab fy hun, 
Do'ffinau i'r ana. dihenydd; 


Go ( u Mo . 
nm. wraig hithau du'w edai, 











Ust. Mm mgolaus “a 
E gaiff y gyllell yn ei llid. 
'Wneyd fy nihenydd inau; 


'19 Pamwelai'r ferch dar celain, 
Nis gall'sai fod yn llawen, 
Aeth maes o'i chof, ac felly be, 
Nes rhowd hi tan ddaearen. 


id 
/ 
; 

1 





Fe» Ps» EA 


a 


b—g m^ 


D. Jenhins; Argi& irdd, Aberysiwyth- 





— 


